
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



S C-^L^ 3 /ffJT/. ^O í^.^ 




Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Sfuffur 



JHeiddroísir 

um 
gróðursetning trjáa og runna í kringiim bœi og hds. 

Eptir . 

SlGURÐ S/QURÐSSON, 

skólastjóra. 




AkureyrL 

9rentM6 hjá Oddi Sjörnssj/ni. 
1904. 



Digitized by VjOOQIC 



HARVARD COLLEGE LíiRARY /) 
- IN MEMORY OF ^ 

WILLÍAM HENRY SCHOFÍELP 
APmL 6, 193i 



Digitized by VjOOQIC 



Sfuffur leidarofsir 

um gróðursetning irjáa og runna íkringum htfs og bœi. 

Eptir SiG. SiGURÐssoN skólastjóra. 



Einkunnarorð : Qróðursettu eitt tije, og það 
mun vaxa, á meðan þú sefur 

Á síðari árum hafa verið gjörðar nokkrar tilraunir með að gróður- 
setja trje og runna hjer á landi. Tilraunir þessar hafa heppnast 
inisjafnlega, en reynslan virðist þó benda á, að vissa sje fyrir 
því, að nokkrar trjá- og runnategundir geti þriíist hjer á landi og 
náð töluverðum þroska. Á þetta benda tilraunir þær, sem gjörðar 
hafa verið í gróðrarstöðinni á Akureyri, og sem hafa heppnast 
einna best af þeim tilraunum, sem gjörðar hafa verið með trjárækt 
hjer á landi. 

Hjer verður sjerstaklega skýrt frá, hvernig heppilegast sje að 
gróðursetja, þegar um plöntur er að ræða, en menn vilja flýt'' 
sem mest fyrir vexti þeirra. 

Við vanalega skógrækt eru notaðar einfaldari aðferðir. 

Á íslandi er sjaldsjeð, að trje eða runnar sjeu gróðursett heima 
við bæi. Þetta gæti þó verið til mikillar prýði og ánægju, og 
varla mundi það þurfa að kosta annað en nokkra umhyggju á 
þeim tfmum, sem annars fara til ónýtis. 



Digitized by 



Google 



I. Nœríng og voxtur jurtfltinQ. 

Jurtirnar taka næringuna aðallega á tvennan hátt, annaðtveggja 
úr jarðveginum eða loptinu. 

Þá næringu, sem jurtirnar fá úr jarðveginum, taka þær til sín 
með rótunum. Þessi næring er aðallega ýms steinefni, sem þurfa 
að vera uppleyst í vatni, til þess að þau geti prðið jurtunum að 
notum, 

Þennan næringarvökva sjúga jurtirnar til sín með rótunum, eða 
öUu heldur með örfínum hárum, sem vaxa út úr rótunum, og sem 
nefnast rótarhár. 

Rótarhárin ern flest á yngstu hlutum rótarinnar, en falla burt, 
þegar ræturnar eldast. Með þessum rótarhárum taka jurtirnar alla 
næringu, s^m þær fá i5r jarðveginum, og er því áríðandi að yngstu 
rótarangarnir'og rótarhárin slitni eigi af jurtunum, þegar þær eru 
fluttar til. Á hverju ári myndast ný rótarhár; þegar þau eru að 
byrj^ að myndast, eru þau mjög veik og rifna hæglega af; því 
er áríðandi að fíytja jurtirnar til á þeim tíma, sem enginn vöxtur 
er í þeim, því þá er eigi eins mikil hætta á að rótarhárin rifni af. 

Þá næringu, sem jurtirnar taka úr loptinu, fá þær aðallega í 
gegnum blöðin.* 

Hinn græni litur jurtanna stafar af örsmáum kornum, sem nefnd 
eru blaðgrænukorn. Þau hafa þá eiginlegleika, að geta undir viss- 
um skilyrðum tekið kolsýruna úr loptinu og aðskilið þau frumefni, 
sem hún er mynduð af (kolefni og súrefni). Súrefnið fer aptur úr 
jurtunum, en kolefnið sameinast ýmsum efnum, sem byggja upp 
jurtirnar. Þannig myndar það með frumefnum vatnsins (vatnsefni 
og súrefni) sterkju, sykur, fitu og trjeefni. 

Mikinn hluta af næringu sinni taka trjen úr loptinu. Á trjánum 
eru það því aðallega blöðin, sem hafa hið þýðingarmikla starf á 
hendi, að ná næringarefnunum úr loptinu, og er því árfðandi að 
þau geti unnið jafnhliða rótarhárunum að því að safna trjenu fæðu. 

* Nokkrar jurtir af ertublómaættinni geta náð köfnunarefni úr loptinu fyrir 
hjálp baktería, sem mynda smáhnúða á rótunum. 



Digitized by 



Google 



Vfsir tíl blaðanna er myndaður í örsmáum knöppum (blaðknöpp- 
um), sem sitja á trjástönglinum eða greinum hans. Þessir knappar 
eru vanalega klæddir með þunnum, leðurkenndum blöðum, hinum 
svonefndu brumhlffum. 

Náttúran hefur búið þetta þannig út, til þess að hinir innri 
hlutar (vísir til blaða og greina) væru scm best verndaðir fyrir 
ytri áhrifum. Á vorin springa knapparnir út, brumhlffarnar detta 
utanaf og hin smávöxnu blöð og greinar koma f Ijós. Á þessu 
vaxtarstigi er mjög hættulegt að íiytja trjáplöntur ' til, vegna þess 
að blöðin detta af við hinn minnsta þrýsting eða núning, og þá 
um leið er eyðilagður vöxtur og starfsemi þeirra greina. Á meðan 
enginn vöxtur er byrjaður, er engin hætta að fiytja trjáplöntur til, 
þvf þá skemmast knapparnir mikið sfður og rótarhárin slitna eigi 
eins hæglega af rótunum. 



II. UpptakQ og flutningur trjáplantna. 

Það er hægast að ala trjáplöntur upp f gróðrarstöðum, þar sem 
sáð er til þeirra, og þær látnar vaxa, þar til að þær hafa náð 
nægum þroska, svo að hægt sé að gróðursetja þær á þeim stöð- 
um, þar sem þær eiga að vaxa til fulls. Gróðrarstöðin þarf að 
vera svo nærri, að hægt sé að ná i plöntur á þeim tfma, sem 
bestur er til að gróðursetja á, en það er snemma á vorin eða á 
haustin. Vanalega er það gjört á vorin. Best er að fá ungar og 
litlar plöntur til gróðursetningar. Reynslan er búin að sýna, að 
þær þola miklu betur flutninginn en eldri og stærri plöntur, sem 
opt kemur kyrkingur f við fiutninginn, eða þær deyja. 

Plöntur þær, sem flytja á, þarí^ að taka vandlega upp, svo að 
þær haldi sem mestu af rótargreinunum og rótarhárunum, og að 
eigi skaddist knappur eða börkur. Moldina má með hægð hrista 
af rótunum. 

£igi að flytja plöntur langan veg, þarf að búa strax um þær, 
og gæta þess að loptið nái eigi að verka á ræturnar, svo að 



Digitized by 



Google 



rótarhárín þorni og skrælni, þvf þá er Hfsstarfsemi þeirra lokið, 
og jurtin hefir misst eitt af sínum þýðingarmestu lííTærum, sem 
getur haft þær afieiðingar að hún deyr fyr eða síðar. Það þarf að 
leggja utan um ræturnar blautan mosa. £f veður er heitt og maður 
er hræddur um að knapparnir fari að springa út, er gott að láta 
Htið eitt af snjó eða ís með rótunum. Þurran mosa á að leggja 
utan um greinarnar og sauma svo utan um mosann »hálmmottu«. 
Á flutningnum þarf að gæta þess, að plönturnar verði eigi fyrir 
neinum þrýstingi, og að ræturnar nái eigi að þorna um of. 



III. Gróðursetning. 

a. Jarðoegur. 

Það er mismunandi, í hvernig jarðvegi hinar ýmsu trjátegundir 
þrífast best, og verður skýrt frá þvf, þegar talað er um hinar 
einstöku trjá- og runnategundir. Sem algilda reglu má þó taka 
i- ið fram, að hinn besti jarðvegur fyrir trje er vanalega leir- og 
sandblandinn moldarjarðvegur, sem hvorki má vera of rakur nje 
of þur. 

Það má gróðursetja trje með þriggja álna miHibiH, en runna 
með tveggja álna. Holu þarf að grafa fyrir hverja plöntu; þær 
þurfa að vera i8 — 24 þumlunga djúpar og 18 — 24 þumlungar á 
hvern veg f kvadrat, en þó þarf stærð þeirra að vera töluvert 
mismunandi, eftir þvf hve stórar plöntur á að gróðursetja. Best 
er að grafa holurnar haustinu áður, ef á að gróðursetja plönturnar 
næsta vor. AHa moldarhnausa þarf að mylja vel í sundur, áður en 
gróðursett er. » 

b. Murður 

Gott er að blanda moldina f holurnar með Htlu einu af gömlum 
áburði (afraki eða gamaHi mykju), en varast verður að nota nýjan 
áburð, nema þvf að eins að hann sje borinn f holurnar hálfu ári 
áður en gróðursett er. 



Digitized by 



Google 



5 

Sje eigi hægt að fá búfjáráburð, má nota tilbúin áburðarefni, 
t. d. siíperfosfat og kainit. Af þessum efnum er þá stráð Htlu 
einu í hverja holu. 

Vanalega er enginn áburður hotaður við trjárækt, en það flýtir 
fyrir vextinum, og er því nauðsynlegt að gjöra það, þegar um fáar 
plöntur er að ræða. 

c. Við gróðursefninguna þarf að afhuga: 

1. Þegar búið er að#grafa holurnar, eins stórar og sagt heíir 
verið, er best að moka moldinni ofan f þær aftur, eigi ekki að 
gróðursetja í þær strax. Þegar svo á að gróðursetja, þarf að taka 
aftur upp svo mikið af moldinni, að nægilegt rúm verði fyrír rætur 
jurtanna. 

2. Plönturnar á að setja jafn djúpt og þær hafa áður staðið f 
moldinni, og sjást merki þess við byrjun stöngulsins. 

3. Það þarf að greiða úr rótunum þannig, að þær liggi sem 
Ifkast þvf, sem þær hafa áður vaxið f jarðveginum, sjá um, að 
hver grein Hggi beint og gæta þess vandlega, að ræturnar sjeu 
eigi f þvælu. 

4. Þegar búið er að greiða úr rótunum, eru þær huldar með 
mold og henni þrýst vandlega að þeim. Best er að láta Htla mold 
f senn niður f holuna og þjappa henni jafnóðum að rótunum með 
hendinni. 

5. Þess verður vandlega að gæta, að rótarhárin nái eigi að 
þoma eða skrælna á meðan á gróðursetningunni stendur. 

6. Þess verður að gæta, þegar búið er að gróðursetja, að 
plönturnar standi eigi f laut, þar sem vatn getur staðið, þvf það 
hefur þær afleiðingar, að á vorin og haustin sest vatn f kringum 
plönturnar. Þegar það frýs, þenst það út, og um leið geta ræt- 
urnar sHtnað og plönturnar dáið. Þegar votviðri ganga á sumrin 
og jarðvegurinn, sem gróðursett hefur verið f, er leirblandinn og 
heldur vel f sjer vatninu, þá myndast ýms skaðleg efnasambönd, 
seni hafa þau áhrif, að plönturnar rotna sundur f rótarhálsinum. 

3* 



Digitized by 



Google 



Moldinni þarf að halla lítið eitt frá plöntunum, svo vatn geti eigi 
sest í kringum þær. 

Þessa síðastnefnda atriðis hefir sjaldan verið gætt við gróður- 
setningu trjáa hjer á landi, þar eð þeir menn, sem staðið hafa fyrir 
skógræktartilraununum, hafa breytt þvert á móti því, sem hjer cr 
sagt, og gæti þetta eitt verið næg orsök þess, að svo margar 
plöntur hafa dáið. 



IV. Hirðing planthQnna. 

Þegar búið er að gróðursetja, er gott að vökva plönturnar vel, 
svo að moldin rennblotni í kringum ræturnar (lo — 20 potta af 
vatni í hverja holu), en úr því þarf eigi opt að vökva þær. Þó er 
betra að vökva trjáplöntur, gangi mikil þurrviðri, en þess verður 
að gæta, að vökva mikið l einu, en sjaldan, eigi oftar en einu 
sinni á viku. 

Jurtirnar taka alt það vatn, sem þær þarfnast, með rótunum; 
það er því áríðandi að moldin blotni nógu langt niður, svo að 
rótarhárin geti náð í vatnið. 

Að vökva opt, en lítið í einu, er aðeins til ills. Rótarhárin ná 
þá engu af vatninu, en við uppgufun þess kólnar jarðvegurinn og 
jurtin. 

Að öðru leyti er hirðing trjáplantnanna fólgin í því, að gæta 
þess að gras nái eigi að vaxa fast að stofninum. Ætti því í 
kringum hverja plöntu að vera hringur, sem sje að minnsta kosti 
cin alin að þvermáli, þar sem ekkert gras er látið vaxa, því það 
tekur næringarefni og vatn frá trjáplöntunum. 

Sje stofninn á plöntunum langur og veikur, þarf að stinga niður 
trjestöng hjá hvcrri plöntu og binda stofn þeirra við hana, til 
stuðnings fyrir stormum, og eins til þess að snjóþyngsli geti eigi 
brotið þá á vetrum. Annars hefur eigi þýðingu að hafa aðrar um- 
búðir um plönturnar á vetrum, en gæta þess að eins, að snjóþyngsli 
geti eigi skemmt þær. 



Digitized by 



Google 



V. Hverjar trjda- og runnategundir d ad grðdursetja 

hjer á landL 

Það er ennþá lítil vissa fyrir því, hverjar trjáa- og runnateg- 
undir geti þriíist bjer á landi. Hjer skulu að eins nefndar þær 
tegundir, sem full vissa er fyrir að geti þriíist. 

1. Reynir (sprbus aucuparia) vex vfðsvegar hjer á landi og um 
allan Noreg. Hann þolir vel kulda og óblíðu náttúrunnar, getur 
orðið 15 — 20 álna hár og 100 — 150 ára gamall. 

Reyniviður vex best í leirblandaðri moldarjörð. 

2. Norskur reynir (sorbus hybrida) þolir eins vel kulda og 
oblíðu náttúrunnar sem hin fyrnefnda tegund. Hann verður 18—22 
álna hár. 

3. Ilmbjörk (betula odorata). Þessi bjarkartegund myndar aðal- 
iega skógana á íslandi, bjarkarskógana í Noregi og víðar. Trje 
þetta þolir bæði mikinn hita og kulda, og þrífst bæði í votlcndum 
og þurrlendum jarðvegi. Limið þolir eigi að standa í skiigga 
annara trjáa. Rótin vex skammt niður f jörðina, cn skýtur út 
löngum hliðarrótum. 

Ilmbjörk getur orðið 30—35 álna há (hæsta trje á Norðurlandi 
er 14 álnir á hæð), hún verður fullþroska á 40 — 50 árum, en 
getur þó lifað alt að 100 árum. Þegar hún cr 10 ára, gctur hún 
borið fræ hvert ár, sem hjer á landi verður fallþroskað í septem- 
ber. Ilmbjörk vex um allan Noreg. Hún vex mjög seint fyrstu 
árin. Hinir stærstu bjarkarskógar eru á Þýzkalandi. 

4. Rauðvíðir eða Gulvfðir (salix phylicifolia) vex vfða á íslandi. 
Hann nær mestum þroska f rökum, sandblöndnum jarðvegi, og 
verður sumstaðar 3 — 5 álna hár. Það gæti verið til mikillar prýði 
og gagns að rækta hann heima við bæi, einkum f harðindasveit- 
um, þar sem eríitt er að fá önnur trje til að þrffast. Það má 
gróðursetja gulvfðir á sama hátt og aðrar trjáplöntur, með þvf að 
fá plöntur frá gróðrarstöð. Annars er hægt að æxla vfði með þvf 
að fá ungar greinar (árspfota) af runnum. Þær eiga að vera 8 — 12 



Digitized by 



Google 



þumlunga; langar, sniðnar af á ská fyrir neðan einhvern knappínií 
á greininni. 

Greinarangar þessir eru settir í holur, sem gjörðar eru með 
priki Iftið eitt á ská niður í jarðveginn. Greinarnar eru settar svo 
djúpt niður, að tveir efstu knapparnir standi aðeins upp úr mold- 
inni og henni þrýst vel að greinunum. Út frá knöppum þeim, sem 
eru niðri í moldinni, vaxa rætur. Knappar þeir, sem ofanjarðar 
éru, springa tt og verða að blaðbærum stönglum og greinum. 
Best er að setja ársprotana niður snemma á vorin. 

5. Rauðber (ribes rubrum) er runni, sem verður 2 — 3 álna hár. 
Hann þrífst best í leirblöndnum moldarjarðvegi. Árlega þarf a^ 
bera gamlan áburð í kringum runnana, svo að næring úr honum 
geti sigið niður í jarðveginn. Best er að planta r^uðber í skjóli, 
þar sem þau njóta sólar sem best. Berin geta orðið fullþroskuð 
hjer á landi. Þau má nota í grauta, »syltetöj<, eða búa til vín 
ór þeim. 

6. Sólber (ribes nigrum) má fara með á sama hátt og rauðber. 
Þau þola að standa á þeim stað í garðinum, er skugga ber á þau. 



Aktireyri. 1904 PrenUð hji Oddi Bjomssyni. 

Digitized by V jOOQlC 



I 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by 



Google 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by 



Google 



f'DigitizedbyGoOgle 



-^-^ 



^\ i í' -^ 



' -^''^.fc^v,^.. 






^^. .' 






•*^" ■ ••-iv 



